ISlAMHOUSE «com 1436 
Firi tèerèb paspasou wa 
souna 


Opla 156 J VA satel 


Mohammed Cheikh Sene 


COCR 


gr See 
Ngiko firi: Djibril Digye 








Firi tèerèb paspasou wa souna 





Firi tèerèb paspasou wa souna 
YA 
aa Ni gan l ait as 
Nogui sante yalla miy brom mindèef yi, di sèedènè 
amoul kènne kougnou wara diamou koudoul yalla, di 
sèedènè yonnèn tèbi ab diamam la te yallako yonni, tè 
mom moo moudie ci yoonnèntiyi, yalla nako yalla doolli 


ay khèwal ak wakeuram ak sahabayi ak koulèen toop ci ak 


rafètal ba kèrok allakhira. 
Ginaw loolou: 


Yalla dafa yabal yoonnèntibi sallal lahou alayhi 
wasallama diokhko ak gnoub ak dinèy deugue, mou dèfko 
moudoon yeurmanè ci mindèefyi, di ab royou way ci kèpe 
kouy dieuf, yalla lèralal diamam yi lèp louy bakhal sèn 
mbiri addouna ak allakhira thi ay ay paspas you wer aki 
dieuf you bakh aki jikko you rafèt, mou diarè lèral gui ci 
yoonnènt bi sallal lahou alayhi wa sallama ak li gnou 


wathièe thi moom ci alkhouran ak sounna. 


Yoonnèntèbi lèralko ba bayyi aw khètam ci lou ler, 
sahabayek tabihoonyi ak gnalèn toope ande diappe thia 


loolèn yonnèntèbi bayyil, gnou teuyè thia bou deugar di 


IslamHOUSE «com 


Firi tèerèb paspasou wa souna 
W 2 @# t 


roy yonnèn tebi sallal lahou alayhi wasallama ci paspasam 








ak diamou yàllìm, aki jikkoom, aki tègginam. 

gnom gnoognou di roy yonnèntèbi sallal lahou alayhi 
wa sallama gnooy kourèl bi ga khamnè dougnou dagne 
mouke di nèk ci deugue di thia fèegn, koulèn di khas wala 
galèn di khèkh doulèn loor tè dou takhe gnou bayyi 


mouke . 


damay bind tèrèbi di ci lèral kourèl bi di roy 
yoonnèntèbi ci lèpp lan mooy sèn paspas , tè moy guem 
yall, ak malakayi, ak tèrè yi yalla diokh yonnèn tèyi, ak 
yonnèntèyi, ak allakhira, ak dogalbi bou nèkhba ak bou 
nakhariba. 


IslamHOUSE «com 


Firi tèerèb paspasou wa souna 





W 3J 





Lan moy paspasou gniy toop souna? 


Gniy toop sounna sen paspas moy: gueme 
yalla, ak malakamyi, ak tèrèmyi, ak yonnentèemyi, 
ak bisou pegntheba, ak dogalyi bounèkh ak 


bounakhari. 


Dnouy guemnèyalla rek mooy binde moy 


warsagal temoy dokhal mbiryep. 


Donouy gamnè yalla rek mouyayou diamou, 


lepe lougnouy diamou loudoul mom nenla. 


Donouy guemnè melokani yalla youseleyi ak 


touramyi youmagueyi, tadoun thi sooppi dara. 


Danouy guem kennouk yallagui ni amoul kene 
kounkoy bokalele,thi kennamgi ak yayo dlamomgui 
ak touram you selyi, komniko yalla wakhe thi al 


khouran: 
JE ii bl SE KES Lag NI SIGE Ss 
disi bi 
Yalla danè: (yalla moy borom asaman ak soufe ak 


linek sen diggante, kon diamouko tega mougn ci 


diamou gi gakoy diamou.ndakh khamga kouyamo ak 


IslamHOUSE «com 


Firi tèerèb paspasou wa souna 
w43 ' 





yalla ci ay touram walla ay melokanam? Amoul ken 


kou melne moom). 


Danouy gueme yalla kom nimou melale 


boppam thi ayatoul koursiou. Yalla dane: 
BUSEY ELEY pi a 2 SERES, 
EA S sy Iiis 55 al EAN GU ain 
pep MEL Maske 3 eects OAS I5 péké is peal 

(ba a by CHL BI Sip oes Lys 

Limiy firi moy: 

Yalla miga khamnè amoul kèn kou yayoo gnou 
diamouko koudoul moom, moom mooy kiy dound 
doudou gou matgi, mooy kiy takhewe mbiri diam 
yep, dou guammèntou dou nèlaw, moo moom li nek 
ci asman yi ak linèk ci souf. 

Amoul kèn koumana rammou kèn fa moom 
loudoul boula diokhè ndigal ga rammou. 

Moom mo kham li nèk sèn kanam ak li gèn 
wèsou, tè amoul kèn kou mana kham dara ci ab xam 


xamam moom yala loudl lako thia soob mou 


xamalko kou ko soob. 


IslamHOUSE «com 


Firi tèerèb paspasou wa souna 
W 5 L. 


Koursiy bou arasam bi yatou wayam migi toolnè 








yatou wayou asman yi ak soufsi. (koursiy mooy tègou 

kayou ay ndégi tankany. Të disoul ci moom boroom 

bi mou sam asmanyi ak souf si ak ligniy rèy lèp. 
Moom mooy kou kawègi mooy kou mag ki. 


Danouy guem liyalla wakh ci alkhouran nè: 


yalla dara meloulnimom teday dègue dayguis. 
PING OVEN LINA Jwa pa 5 Fest JES zip 
LAJ | Í Jé 25) ky AA 5) 8529225 
Danouy guem li yalla wakh ci alqouraan nè: 
amoul lène louydoundou thi kawsouf loudoul ne 
yalla mokoy warsaguel temoy khame foumouy nek 


bouy dounde, ak foumouy nek ginaw bamou faatoo, 


telolou lèpe mougui thi tere moubinde. 


WE tes at, dil EY 2G 26 525) 
do WS à Ë Wes; 


Danouy guemne li yalla wakhne: yalla rek 
moyor thiabiy galoug xam koumpa, amoul ken kou 
kham koumpa koudoul yalla, temom mo xam linek 


ci gueedie gi ak soufsi, amoul wen khob wouy rot 


IslamHOUSE «com 


Firi tèerèb paspasou wa souna 
W 6 3 l 


loudoulne xamnako, amoul ben peppe bounek 








fèenne loudoulne xamnako,amoul lèen lou toy walla 
lou woow loudoulne xamanako te bindnako fa 


lawhoul mahous. 
5 adi Z a 6 chess 2 MÈ Y ti a iiss) 
Ve — V5 WOU ie NI 1355; ie 2225 
ae SES SY Lal 
Danouy guem li yalla wakhe ci alkhouraan ne: 
Moom yalla rek mo kham kagne la allakhira di 
takhaw, moom rek moy wathiee tawbi, mookham li 


nek ci biri gni eumbe, amoul ken kou kham ligay am 


souba,amoul ken kou kham fooy faatoo. 
5 L 3 a Aa EI MI A SAN li s AWI Moi 


os ate 


Danouy gueme ne yalla day wakhe, te ay 
wakham sayouko soobee lakoy def, te lamou beuga 
wakh lay wakh, yalla wakhna ci alqouraan ne: yalla 
wakhna ak mousa ak wakhe. 

(AES sty BS, 
ISIAMHOUSE + com 


Firi tèerèb paspasou wa souna 
W 7 @%# L. 


Mou wakhatne: ba mousa dikkèe thia wakhtou 








wanou digantewon ak  moom brombi yalla 


wakhakmoom. 


£435, OS els S; sad Line) og ge 35} 


Yalla wakhtne: ma woo mousa thia fay toolook 


montagno tour ma teralko ci wakhakmoom. 


«Lé: y ze NI ppa e cr deng 
Donouy guem li yaalla wakhne: (bou guejegui 


donone daa guir binde bati yalla yi guejegui dina 


diekh te bati yallayi dou diekhe >. 
sás SI J5 ee u $5 ui pech GE SJs) 
gens 
Danouy guem ne bati yallayi mogana mate 
guena daggou te mogana wer bepe bate kome niko 


yalla wakhe ci al khourane ne:(wakhi yalla matna ci 


deugue ak manou) 
«Vis; Ror C2 KI yi 


mou wakhat ne: (ana kane mogana dguou yalla 


ay wakhe). 


IslamHOUSE «com 


Firi tèerèb paspas 


W 8 o 








(az al zo GAD 5) 
Danouy guemni al khourane bou tedebi wakhi 
yalla la, moko wakhe thi dague moko yonni jibril 
mou wathieko thi yonentebi sallal lahou alayhi 
wasallama kome nimko wakhe thi al khourane nè : al 
khouran lounou wathela mou diougè thi borome 
minedefyi, jibril moko wathe thi kholou yonentebi 


guirmou book ci gniy woote diamè ci yalla). 
«sèl On Le oe all 2 EE e J) 
je 6 K Als je ¿NUZ a a 
Danouy guemne yalla ac jè mbindèfyi thi 


dieummame ak ay melokanam guir limou wakh ci 


algouraan nè :mom moy koukaweki kou magueki,. 


deal padi 585) 
ak limou wakhne :(moy ki not thi kaw diamame 


yi moy kou khèrangeki moy kou kham leepy 


LAN SAN 585 se Š aliil 55 


IslamHOUSE «com 


Firi tèerèb paspasou wa souna 





W 9 





Dgnouy guem li yalla wakh ci alqouran nè: 
(mobinde asamayi ak soufyi, bamouko bindè banoppi 


moudadi yamo ci kaw aras te moy dokhal mbiryi) 


FAN Bal © SA S el TW e 
Gad 


ak yamom thi aras moy ak kawèm ci dieummam 
ak kawè ga yèel ci moom, te moom yalla rèk 
mokham namou nèkkè thia kaw aras, amoul kèn kou 


kham namou fa yamoo koudoul moom . 


Danouy guemne mome yalla andaknè mogui 
yamo thi kaw aras day khame sene mbir yeb didegue 
sene wakhyi diguis sène dieufyi diteural sene mbiryi, 
moy warsagual kou gnak, difathe adioyi, moy fal kou 
ko nèkh dèfko bour, moy foolli koukonèkh, moy 
yekati koukonekh, di soufèl koukonèkh, kokhamni 
mbiram niladèmè ak diamyi tha dague dague mogui 
andak mbindedefyi dagui dagui ande,donte mogui 
yamo thi arasambi, yalla nèna: (mom dara melouni 


mom te day degue day guis) 
(radl tel 585 Best ALLS zè 


IslamHOUSE «com 


Firi tèerèb paspasou wa souna 
en W 10 3 ' 


Dounou wakh moukou li yènne kourèlyi 








diwakhe nan yalla migi fèppe ci dleummam. 


Dananou guisni kebe kouwakh lolou wakhna 
wakhi kèar, tè wakhna wakhi kou sankou tè rèer. 
Ndakh daay mèlal yalla mèlokan wokhamne yèlloul 
ci yalla, ndakh li ci nèk ci ak soufè, nè boudènè yalla 
migi fèp ci dieummam kon day nek ci bèp beureub 


bou saltè , tè yalla kawèna sèllena sorènak di 


mèlnoonou. 

Dananou guem lignou yonentebi sallal lahou 
alayhi wasallama khabar ci ab hadis nè yalla day 
wathie ci asaman sii ci gouddigi bou dèsèe bèn thier, 
yalla bou wathiè danan ana koumay woo ma 
wouyoula, ana koumay gnan ma mayla, ana komay 


dièglou ma dièggal la. 


Danouy geumnè yalla day dike guir attè 
diguente diamyi komniko yala wakhe thi 


alkhourane, 


IslamHOUSE «com 





Firi tèerèb paspasou wa souna 
W 11 o% l 


Cw ig: Vay E wide age ee eee 3 oi z Z, “Z 
¿5 ee leo WI; oy Aey Ki Ki ey oS Is} SS} 
po ai ai FÉ s Zs jot ror yore w 707 

Kis MAB SLI $855 265 ae ion 


Nëna bisbou souf si yeugue too yeugu toomga, 





sa borom dadi dik gir attè diamam yi, mallakayi dadi 
sappè .gnou dadi eundi sawaraw diahannama, bou 
kèroguèe kou wèddi woon yalla daga warou dadi 


toub, wayè fèk toub thi boobè bis dou diarign dara. 


Danouy guamnè yalla day dèf loumou beugga 
def. Yalla nena ci al qouraan : (mom yalla loumou 


beugga def dakoy dèf te dara tawouko) £ 3 U JW 


Danouy guemnè nammeelag yalla gnari 


nammeella: 


1- Limou dogal te mou sob ko mou am, limouy 
dogalnak tekki woulne loumou sooppla, lèg leg mou 
dogal loo khmne loumou ayèla. 

2- Liga khamne yalla dako soopp di ko digle, 
loolou loumou beugla wayè bouko soobè mou dogal 
mou am, bouko soobè dou dogal mou am. Misalam 


moy dioulli ak wor. 


IslamHOUSE «com 





Firi tèerèb paspasou wa souna 
w12 L. 


Danouy guemnègnari nammèl yèpe day topou 





ak khèrèniam, lèpe lokhamnè dogalnako thi 
thiobarèem wala mou diglè gnou defko thi ak 
khèrègnam lako dogalè, mokham domou adamayi 
khamnanouko wala khmougno ko, wala mouneklo 


khamnè sèni khèl aguou thia. 


Danouy guemnè yalla kou bague top kati yalla 
yila, gniy top yalla gnomit gnou beugue yalla lagne. 
Liy tèktalè loolou moy liyalla wakh ci alkhouraan 
nè: (boufèkkèe bague guène yalla topoulen yonentebi 


yalla baguelèn). 
(5 i Spd e 


Ak limou wakhnè:yalla dana indi ay nite 
niokhamni dalendi bague nioubague ko). 


Jr d?  oid XZ of BH wt, “o ¿Ç 


(5 85 OF pak W GE 3) 
ak limou wakhne: yalla day beugue gniy 


mougne) 


e CF Él) 
Ak liyalla wakhnè (naguèn mandou ndakh yalla 


beugna gniy mandou,. 


IslamHOUSE «com 


| Rs TAN WI £48 k TAS MA CS ANSE BE 
Firi tèerèb paspasou wa souna š 
(aiii C4 i Ó 12.515) 
Ak li yalla wakhnè (dèlèn rafètal ndakh yalla dafa 
beugue gni dieuf lou rafèt,. 
(aii ik a e 


Dagnouy geumnè yalla day geuram lebe 








loumou yonal thi dine di bagne lepe loumou tërë, 
boukouna thi liy tektalè lolou limou wakh ci 
alkhouran nè :(bouguen wedde yalla yalla amoul adio 
ci yèen, te dougueram thi diamamyi ak weddi 


bouguen santé mougaramko). 


Danouy guemnè yalla dafay guereum diamam 
yiy guem tèy def lou bakhe, komnimko wakhe thi 
alkhourane:` yalla garamnalen niougaramko lolou 
gnèlna gniragal yallay. 


osor ga 


C5 gad 53 WS z 5 pie AN 25) 
Dagnouy guemnie yalla day mere kepe kou 
yayo meram thi yèfaryi ak moykatyi,kom nimouko 


wakhe thi al khourane nè: cyalla dana mbougal 


IslamHOUSE «com 


Firi tèerèb paspasou wa souna 
W 140 L. 


mounafekhe yi ak yèaryi gnom gniy gnortou gnortou 








lou gnaw ci yalla ci dèfènè dou dimbali ab 


yoonnèntam ak gni guem yalla, yalla mèrè nalèen) 
SHEN SEL; GS Ely LWEN GE LA 
< Je ah si ç hpa, “A 2 spadl 5 
Yala wakhatnè: (gniy wakh ak kèefar ande thièk 


khelmou dal kèn forsè woulèen ci yalla mèrènalèen). 
Guise a. By CL S aZ o Goz o3 oa $ Z o7 o Va 
DiE 225 all Ge CBE sel io ab ETE je Seals} 
Dagnouy guemnè yalla amna kanam. Yalla 
nena: lithi kaw sou lèppay dièkh, kanamouk sa brom 


mom sakh ba faaw, kanamam ga khamnè moy gou 


maggue ga, tè tèdde. 


CTV SIL yè 25 25 E JE Y BD 
Donouy guemnè yalla amna gnari lokho you 
tedde you maague komnikouko wakhe thi 
alkhourane nè: ( gnari lokhomyi dafatalli day diokhr 


noumouko nekhe) 


(25 ES Gab glib tks Ek ina 35 Lè 


IslamHOUSE «com 





Firi tèerèb paspasou wa souna 
W 15 L. 


Dagnouy guemnè yalla amna gnari beute kom 





nimouko wakhe thi alhourane di wakhak yonnent 
yalla nouhe nanko :ç defaral galgui thi saamou gi 
gnoulay saamou ci guis gignoulay gis ci sounouy 
guete ga dèfar ko yit ci sougnou ndigal y. Gua) wob) 
(6555 Gel 

Wa sounnayeb deuppo nagnou ci nè yalla amna 
gnari beut, liy firndèl lolou moy wakhi yoonnetebi 
sallal lahou alayhi wasalma nèna: (dajal dafa patte te 


sene borom nekoul kou patte). 

Danouy guemnè yalla beut douko mana gis gis 
gou koy pèeg, yalla nena ci alqouraan : (buet douko 
mana gis gis gokoy pèeg) 

CA Abi 55 LASI I, 55 SUAIN 4553 y) 

Danouy gamne joulityi dananou guise sene 
borom yawmal khiyam, kom nimouko wakhe ci 


alkhouraane nè:(gna guem yalla sèn kanamya dafay 


lèr tè noy , gnou bole thia di khol sèn broom) 


8 ` Ç 2 1 a pe 7 * gs 4 3 
Ewes Jiet 5651.3) 


IslamHOUSE «com 


Firi tèerèb paspasou wa souna 
n w 16 3 ' 


Danouy guemnè yalla dara meloulnimom thi 








melokanam you matyi,kom nimouko wakhe thi 
alkhourane:, dara meloul nèmome tè moom yalla 


moy kiy degue lèppe di gis lèeppe) 
rod jeni di 585 At ILS zè 


Danouy guemnè yalla dou guemmentou 
wakhouma lak nelaw.guir ak matouk doundam. 
Yalla nèna: (mom dou guemmèntou dou nèlaw) Yè 
CRAT meat 

Danouy guemnè doutoogne kène ndakh ak 
mandom, tè dara ci H diamam yiy def oumpuko 
ndakh pèeg gimou lèn pèeg nimou mate. 

Danouy guemnè amoul lènne loumo lote ci 
defko thi asaman ak soufe guir matak xamxamam ak 
kattanam gou reuy, yalla wakhe thi al khourane nè: 


(yalla bou beugguèe amal dara danan na am rek 


loola any. 4555 edi si WE sni DE 2 ak LS) 


Dagnouy guemnè yalla dou soonnou dou 


teulè, kom nimouko wakhe thi al khourane nè: yalla 


IslamHOUSE «com 


Firi tèerèb paspasou wa souna 
W 17 o%# L. 


mo binde asaman ak souf ci diourom benni fane te 








dara thi thiona lalouko) 
3622; pli ala A lap SVG GLEN ELE ii} 
doi 

Danouy guemn lèeppe loo khamnè yalla sakhal 
nako ci bopame ak lèeppe liko yonentebi sallal lahou 
alayhi wasallama sakhalal ci ay tour ak ay melokane, 


wayè danouy dagn ba sèt ci gnari mbire: 


1- Diko melal kom gana ay melokanam kom 
melkani mbindefyi la. 

2- Mouy geustou ndakala melokanou yallayi di 
amè. Manam bou yalla nè yamouna thia kaw aras 


mouy geustou ndaka la yalla yamoo thia kaw aras. 


Danouy guemnè lebe loo khamnè yalla dakhe 
nako thi bopame wala yonentebi sallal lahou alayhi 
wasalma dakhal koko dagniy guemnè lola dakhouna 
ci mom, tèmom broom bi sorinako, gnou guemnè 
safanou loolèe gnou dakhe temiy ak mat mom la 


sougnou broombi milawo. 


IslamHOUSE «com 


Firi tèerèb paspasou wa souna 
a en w 18 3 L. 


Lèeppe lou yalla ak yoonnentèbi sallal lahou 








alayhi wasalma nooppi dagnou thiy noppi gnounit. 


Danouy guisnè geum yi gnou toud fi fratala tè 
lou meunta gnaakke la, ndakh yalla lèpe loumou 
sakhal thi boppam wala mou dakhe ko lolou khabarla 
boumou khibar ci booppam gnou war koo 
deugguell, ndakh yalla moo guena kham boppame te 
moo guena deugguou ay wakhe, te kène manouko 
peeg thi kham kham. niki nonou yonentebi 
loumouko | sakhalal waloumou dakhalkoko ab 
xibaarla boumou xibarl broomom, tè moom moo 
suena dueggou bmolèm mbindèefyi, te moolèn 


guena xam yalla, te moo ci dakha lèeral. 


Kon gnou xamnè wakhi yala  akoub 
yoonnentam dafa andak xamxam bou mat, akouk 
deuggou gou woor, ak lèral gou fès, kon nak kèn dou 


am gante ci diko dèlloo, walla ga thiy sik sakka. 


IslamHOUSE «com 


IslamHOUSE e com 








